WikipediA 

Modernong Griyego 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Modernong Griyego (Griyego: VEa EAAr|viKd o VEOEAAr|viKq y’kdiaaa, "Neo-Helleniko" na kilala 
rin bilang PeopaiiKa, "Romaiko" o "Romano") ay tumutukoy sa mga anyo at dialekto ng wi kang 
Griyego na sinasalita sa modernong panahon. Ang pasimula ng panahong moderno ng wikang 
Griyego ay kadalasang simbolikong itinatakda sa pagbagsak ng Gonstantinople noong 1453 bagaman 
ang petsa ay hindi maliwanag na nagmamarka ng hangganang linggwistiko at maraming mga 
katangian ng wikang ito ay umiiral na sa mga nakaraang siglong mula ikaapat na siglo CE hanggang 
ika-15 siglo CE. Sa karamihan ng panahon, ang wikang ito ay umiral sa isang sitwasyon ng diglossia 
na may mga pang-rehiyong sinasalitang dialekto na umiiral katabi ng mga anyong isinulat ng maalam 
at sinauna. Sa karamihan ng ika-19 at ika-20 siglo CE, ito ay kilala sa mga magkakatunggaling anyo 
ng mga popular na Demotiko at maalam na Kathareyousa . Ngayon, ang pamantayang modernong 
Griyego na nakabase sa Demotiko ang opisyal na wika ng Gresya at Gyprus. Ang modernong 
Griyego ay sinasalita ngayon ng tinatayang 12-15 milyong katao na pangunahing ay sa Gresya at 
Gyprus gayundin sa mga minoridad na pamayanan at mga imigrante sa maraming mga ibang bansa. 


Mga sanggunian 


1. "Greek language" (http://www.ethnologue.org/showJanguage. asp?code=ell). SIL 
Internatlonal. 2009. 

2. http://www.bbc. co.ul</languages/europeanJanguages/languages/greek.shtml BBC 
Languages Portal 

3. "Languages Spoken by More Than 10 Mllllon People - Table - MSN Enearta" (http://www. 

webcltatlon.org/query?ld=1257013011437361) . Slnlnop mula sa ang orlhlnal (http://enca 
rta.msn.com/medla 701500404/Languages Spoken by More Than 10 Mllllon Peopl 
e.html) noong 2009-10-31. Cite uses depreeated parameter | deadurl= (tulong) 

4. http://www.ipl.org.ar/youth/hello/greekhtml 

5. http://globalrecordings.net/langcode/ell 

6. "Greek" (http://web.archive.Org/web/20081118212657/http://www.unhcbr.ch/udbr/lang/gr 

k.btm) . Office of the High Gommissioner for Human Rights . Sininop mula sa ang orihlnal 
(http://www.unhchr.ch/udhr/lang/grk.htm) noong 18 November 2008. Nakuba noong 
8 Deeember 2008. 

7. "Llst of deelaratlons made wlth respeet to treaty No. 148" (http://conventlons.coe.lnt/Treat 
y/Commun/LlsteDeclaratlons.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=l) . 

eounell of Europe . Nakuha noong 2008-12-08. 

8. "An Interyiew wlth Azlz Tamoyan, Natlonal Unlon of Yezldl" (http://groong.usc.edu/orig/ok 
-20040916.html) . groong.usc.edu. Nakuha noong 2008-12-08. 


Modern Greek 


(Nsa) EAAriviKd 
(Wea) Ellinika 

Pagbigkas [' ne.a elini' ka] 


Sinasalitang 
katutubo sa 


Mga 

katutubong 

tagapagsalita 


Greeee, Gyprus, Albania, 
Turkey, Egypt (Alexandria) 
Italy (Griko), Romania 
(Karakatehans), Ukraine 
(Mariupol), plus diaspora 
ea. 13 millioniyPlPlWPl 
{nawawalang petsa) 


Pamilyang wika Indo-Eur opea n 


■ Hellenie 

■ Greek 

■ Attle 

■ Modern Greek 


Mga maagang 
anyo: 


Proto-Greek 

■ Anelent Greek 

■ Koine 

■ Byzantine Greek 

■ Modern Greek 


Mga Demotie 

pamantayang 

anyo 

Mga Gappadokian 

wikain/diyalekto Gheimarriotika 
Gretan 
Gypriot 
Demotie 
Grieo 

Kathareyousa 

Pontie 

Tsakonian 

Maniot 

Yevanic 


Sistema n^ Greek alphabet 
pagsulat 

Opisyal na katayuan 


Opisyal nawika European Union 

sa Greeee 

- Gyprus 


Kinikilalang 
wikang pang- 
minoridad sa 


I Albanial®! 

I ArmeniaPIPI 


I I Italyal^l 
I I Rumaniyald 
Jurk^ 


UkrainePl 


Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 el 
ISO 639-2 


gre (B) 
ell (T) 




























ISO 639-3 


ell 


Linggwaspera part of se-AAA-a 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


t-u-.b (https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Padron:IVIg^^gappfe{nahai¥'lhil§iWiJ®[it 99 St^gi!Fedit) 
e. ikatlong nniienyo BCE C. 1600 BCE - 1100 BCE C. 800 BCE - 300 BCE C. 300 BCE - 330 CE C. 330 CE -1453 Sinee 1453 

Proto-Griyego Myeenaean Sinaunang Griyego Griyegong Koine Griyegong Mediebal Modernong Griyego 


t-u- b (https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php ?titie=Padron:\A<i>ahar<tifi@ativ « adiatEj^)liit^ iKii yAtbo'aa 


Kasaysayan 

Alpabeto 

Mga titik 

Ponolohiya 

Grammar 

Mga dialekto 
Panitikan 

Mga nauugnay na paksa 
Pagtataguyod at pag-aaral 


Proto-Griyego (e. 3000 BCE-1600 BCE) ■ Myeenaean (e. 1600 BCE-1000 BCE) ■ 

Sinaunang Griy^go (e. 1000 BCE-330 BCE) ■ Griyegong Koine (e. 330 BCE-330 CE) ■ Griyegong Mediebai (330-1453) ■ 
Modernong Griyego (mulal453) 

Kasaysayan ■ Ortograpiya ■ Gyrillisasyon ■ Romanisasyon ■ Mga anyong arkaiko ■ Mga diakritika ■ Mga numerai ■ Linear B ■ 
eypriot syllabary 

Alpha ■ Beta ■ Gamma ■ Delta ■ Epsilon ■ Zeta ■ Eta ■ Theta ■ lota ■ Kappa ■ Lambda ■ Mu ■ Nu ■ Xi ■ Omieron ■ Pi ■ Rho ■ 
Sigma ■ Tau ■ Ugsiion ■ Phi ■ Chi ■ Psi ■ Omega ■ Obsolete: Digamma ■ Heta ■ Koppa ■ San ■ Sampi 
Sinaunang Griyegong (aeeent) ■ Griyegong Koiner ■ Modernong Griyego 
Aneient Greek (tabies) ■ Modern Greek 

Gappadoeian ■ Gretan ■ eypriot ■ ehaikidiki ■ Demotie ■ Greek-Caiabrian ■ Griko ■ Katharevousa ■ Misthiotiea ■ Pontie ■ 
Tsakonian ■ Yevanic 

Sinaunang Griyego ■ Byzantine ■ Modernong Griyego 

Griyegong Wikipedia ■ Mga exonym ■ Mga Morpema ■ Mga katawagan ng pagmamahai ■ Mga pangaian ng lugar ■ 

Mga kawikaan ■ Greek ianguage guestion ■ Graeeo-Armenian ■ Graeeo-Aryan ■ Pre-Greek substrate 
Pundasyong Heleniko para sa Kultura ■ Sentro para sa Wikang Griyego 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernong_Griyego&oldid=1317546" 


Huling pagbabago: 17:22,15 Marso 2013. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Gommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit 
para sa mga detalye. 




